ટેકરી પર આગ 


થોમસ લુઈસ 
ચિંત્ર :જીઆન સેન્ડીન 





ટેકરી પર આગ 


થોમસ લુઈસ 
સિ ચિંત્ર :જીઆન સેન્ડીન 








એક વખત મેક્સિકો માં એક ખેડૂત રહેતો 
હતો. 


એ એકનાના ગામ માં એક ઘરમાં રહેતો 
હતો. 


એના ઘરમાં કેવળ એક રૂમ હતો. 


લાઇનતાણઝ----નાનાે 


//// ! 1 || 11111111 (1, 
1090 નક દું ન, 
પ રે ભૌ 


ન્વ ₹ ૭41 /797૫/ફ. 3. ” પમી હર નર 11 / 


4445 ન જ નક પો નન ॥11//9. (5 


ન 


81811 109. ૦%, [ // 
જ", 11 


ી 

ન “ વ્ય ક ” યાદ / ન 
ક પ ઝફર કિ. દ્ર્- 
૩ અ” િ ન નિ ્તક્ન પ, 
21 પું દ સાં, જ્જ 7 

ટ હ» 554. દા. ઝ્ન્કવ્કા કૈ હાદ રિકેન" 

કછ યાણ ન 

૫ ન્ન હી ત 
દ). ધૂ વ ્‌ 

ઝુ ” કુ સા / 
ઈ. નક 


ખેડ્ત પુશ ન હતો. ગામ ના લોકો ખેડૂત ને નાદાન સમજત। હતા. 
"અહીં ક્યારેય કંઈ થતું નથી," એ હંમેશા કહેતો "આપણી પાસે એ બધું છે જે આપણને 
તી. જોઈયે," ગામ ના લોકો કહેતા હતા. 








"આપણી પાસે એક સ્કૂલ છે અને એક બજાર છે. 


અને એક ચર્ચ છે જ્યાં એક જૂનો ઘંટ દર 
રે વાગે છે. આપણું ગામ સૌથી સારું 


"પણ અહીં ક્યારેય કંઈ થતું નથી," ખેડત 
વારે-વારે એજ દોહરાવતો હતો. ુ 






પ્રત્યેક સવારે જયારે ખેડ્ત 
ઉઠતો તો સૌથી પહેલા એને 
એના નાના ઘર ની ઇત દેખાતી 
હતી. 


પ્રત્યેક સવારે નાસ્તા માં એ 
મકાઈ ની બે ભાખરી ખાતો 
હતો. 


પત્નીએ એ ભાખરી પાછલી 
રાતે બનાવેલી હતી. 


એ ભાખરી ઉપર મધ લગાવતો, 
અને માટી ના કુલ્હડમાં 
દાલચીનીવાળી ચ્ઠા પીતો હતો. 


"અહીં ક્યારેય કંઈ થતું નથી," 
એ કહેતો હતો. 

















હજી અંધારું હતું પણ ખેડ્ત 
એના ખેતર પર જવા તૈયાર 
હતો. 


એનો દોકરો પાબ્લો હજી સૂતો 


હતો. 

"કદાચ આજે," એની પત્ની એ 
કહ્યું, "કંઈક થશે." 

"નહોં," ખેડૂતે કહ્યું. "અહોં 
ક્યારેય કંઈ થતું નથી." 

ખેડૂત એના બળદ ને ખેતર 


તરફ લઈ ગયો અને એણે 
પાછળ વળી ને પણ જોયું નહોં. 


રાતે ખેડ્ત ધરે પાછો ફર્યો. એણે એના 
બળદ ને ખવડાવ્યું. 


પછી એ તાપણાં પાસે બેસી ગયો. પાબ્લો, 
પાંચ લીસા પથ્થરો સાથે રમી રહ્યો હતો. 


એણે પથ્થરો ને એ ખાડા તરડ ડેંક્યા જે 
એણે જમીન માં બનાવ્યો હતો. 


"મારો એક પથ્થર ખાડા માં જતો રહ્યો!" 














પણ ખેડ્ત થાકી ગયો હતો. 
એણે કોઈ જવાબ ન આપ્યો. 


એના દરેક ધ્વિસો એકસરખા 
હતા. 


એક સવારે ખેડ્ત બહુ વહેલો ઉઠયો. 
એણે એનું ઉની ખમીસ પહેર્યું. 


એણે દીવાલ પર લાગેલા ખૂંટા પરથી 
એની મોટી ટોપી ઉતારી. 


"આજે મને ખેતર પર જલ્દી જવું પડશે," 
એણે કહ્યું. 


"હજી ખેતર ખેડાયું નથી અને જલ્દો 
મકાઈ રોપવાનો સમય આવી 
જશે." 





જયારે ખેતર ખેડતા એક મોટી ચટ્ટાન 
આવી તો બળદ અટકી ને બેસી ગયો. 


ખેડ્તે ચટ્ટાન ને દૂર ધકેલી દીધો. 
"ચાલ! ચાલ!" ખેડૂતે કહ્યું. 
બળદે ખેડ્ત તરફ જોયું. 


પછી બળદ ઉઠયો અને એણે હળ ને ઠરી 
ખેંચ્યો. 









ખેડ્તે આખી સવાર ખેતરમાં 5 
કામ કર્યું. બળદે એની મદદ 
કરી. ડિ 


18 





બપોરે જયારે સૂરજ ખૂબ તપતો 
હતો ત્યારે પાબ્લો ખેતર પર 
આવ્યો. 





"પાબ્લો!" ખેડૂતે કહ્યું. "આજે તું સ્કૂલ કેમ 
નથી ગયો?" 


"આજે સ્કૂલ માં રજા છે, પાપા," પાબ્લો એ 
ક્યું. 

"હું હળ ચલાવવામાં તમારી મદદ કરવા 
આવ્યો છું," પાબ્લો એ કહ્યું. ખેડૂતે સ્મિત 
કયું. 


ખેડ્તે એના ખિસ્સા માં હાથ નાખ્ચો અને 
એણે પાબ્લો ને એક નાનું લાકડાનું રમકડું 
આપ્યું. 


"એક બળદ!" પાબ્લો એ બૂમ પાડી. ખેડ્તે 
એ રમડડું એના દીકરા માટે બપોરે આરામ 
કરતે સમયે બનાવ્યું હતું. 





પાબ્લો એ ખેડત ને ખેતર ખેડવામાં મદદ ડરી. 










બળદે હળ ખેંચ્યું અને એથી નીચેની માટી 
ઉપર આવી. પણ અચાનક હળ અટકો ગયું. 


ખેડ્ત અને એના પુત્રે ધક્કો માર્યો અને 
બળદે હળ ખેંચ્યું. 


પણ હળ હલ્યું નહીં. એ ટસ-થી-મસ ન થયું. 
હળ માટી માં ધસી ગયું. 


અને પછી એ માટી માં ધસતું જ ગયું, નીચે! 
નીચે! 


એકનાના ખાડામાં. 


ધીમે-ધીમે એ નાનો ખાડો મોટો થતો ગયો. 


જમીન ના ઊડાણ માં થી અવાજ આવવા 
લાગ્યો, જાણે કોઈ ધુરકાટ કરી રહ્યું હોય. 


પપેડ્તે ઝાંક્યુ. 
પાબ્લો એ પણ ઝાંક્યુ. 
બળદે પણ એનું માથું ફેરવ્યું. 


જમીન ના ખાડા માં થી સફેદ ધુમાડો 
બહાર નીકળ્યો. 





"દોડો!" ખેડૂતે બૂમ પાડી. 
"દોડો!" 





પછી જોરથી અવાજ આવ્યો. 

અને પૃથ્વી ફાટી. 

પેડ્ત દોડયો. 

પાબ્લો દોડયો. બળદ પણ ભાગ્યો. 


જમીન માંથી આગ અને ધુમાડો નીકળવા 
લાગ્યા. 





ી 


ક 
છ 
ત, 
ત્ઝ 
ન 
“ડ્‌ 
ક 
(5 ટ 


ત્ઝપ્ત્ઝ 
ત 
(:5તડ:_; 
હજ 
જ સડ ટી 
“7 ૦ 
પ્ઝતત્૦ 
7” “છ 
8 “6 








બીજા ખેડૂતો પણ એમના ખેતર 
છોડી ને ભાગત।-ભાગતા આવ્યા. ી 


લોકો પોત-પોતાના ધરો માં થી 
બહાર નીકળી આવ્યા. 


"જુઓ!" ખેડૂતે કહ્યું. 
"ત્યાં જુઓ!" 








આગ ત્યાં થી નીકળી રહી હતી 
જ્યાં ખેડૂત નું ખેતર હતું. 


એ રાતે કોઈ સૂતું નહીં. 


બધાએ આકાશ માં આગ ને ઉઠતી 
જોઈ. 





૫ કું |! 


-* 
ટ 
શૈ દ તત 


ના 
ક 





પછી એક જોરદાર વિસ્કોટ 
થયો, ી 


પછી બીજો, અને ત્રીજો. 





જમીન માં થી ગરમ લાવા બહાર નીકળવા હવે ધરતી ખાંસવા લાગી. દરેક 


લાગ્યો. ખાંસવા સાથે ટેકરી પર ની આગ 
વધારે ઉપર ઉઠવા લાગી. 

લાવા વૃક્ષો માં થી નીકળી ને જમીન પર ફેલાઈ 

ગયો. 


લાવા એના ગામ તરડ વહેવા લાગ્યો. 
લાવા ખેડ્ત ના ઘર તરફ વહેવા લાગ્યો. 


સળગતા પથ્થર ના ટુકડા હવા માં ઉડવા જ જે 
લાગ્યા. 


હ 


દ 


45 રે 
કઝ; 


પ... 
હ 
૧ 


ગ્ર “જુ 
ગરુ હ ક ઝાં 
પનર ૧૮૯ ૦-૧ નિ 
કત? કઇ ન ક માઈ પ તાર 
જ નજ શ બમ્પ”. --- 





થોડા જ ધ્િવસો માં એ ટેકરી, એક ઊચા સળગતી રાખ અને લાલ પથ્થર ના ટુકડા 


પર્વત જેટલી મોટી થઈ ગઈ. અહીં-તહીં ઉડી રહ્યા હતા. 
અને ત્યાં દર થોડી મિનિટો માં એક જોરદાર ખેડ્ત અને એના પાડોશીઓ એ ધુમાડા 
અવાજ થતો હતો. 







થી બચવા નાક ને ભીના કપડાં થી ઢાંક્યા. 


પ્તસકોલી, સસલા દોડયા અને પક્ષી આગ 
થી દૂર ભાગ્યા. 


લોકો પોતાના ગધેડા અને બળદો ને 
સુરક્ષિત જગ્યા એ લઈ ગયા. 


મે 
0 


ક ન નાઇ વ 
ા ષ 
ન 
૧ 
«# _ ।ૂ શુ 






એમણે આગ પર કાબૂ મેળવવા માટે 


થોડા લોકો વરાળ નીકળતા લાલ લાવા પાસે ગયા. ન 
ઈશ્વર ને પ્રાથના કરી. ખેડૂત અને 


એ એમની સાથે મોટા ક્રોસ લઈને ગયા. પાબ્લો એક ટેકરી ને કિનારે થી એ 
જોઈ રહ્યા હતા. 





ક સ્કૂલ પણ બળી ને રાખ થઈ ચુકી હતી. 


ઓછી થઈ, ત્યાં સુધી માં એક ખેડ્તનું તુ 
ઘર નષ્ટ થઈ ચૂક્યું હતું. અડધુ ગામ ધ્વસ્ત થઈ ચૂક્યું હતું. 





પછી એક દિવસ થોડા ગણવેશ પહેરેલા "તો તું એ છે જેણે હળ થી પૃથ્વી ને 
સૈનિકો, ગાડી અને ટ્રકો માં એમના ગામ ખોલી હતી," એમણે ખેડૂત ને કહ્યું. એ 


આવ્યા. હસ્યા. 
"નસીબદાર છો કે તમે જીવતા બચી 


ગયા." 





સૈનિકો એ ગામ ભણી જોયું. "બધા એ ગામ 
છોડી ને જવું પડશે!" કપ્તાને કહ્યું. 





"હવે અહીં રહેવું સુરક્ષત નથી." 


પછી ખેડ્ત, એની પત્ની અને પાબ્લો અને 
ગામ ના બધા ગામલોકો સૈનિકો સાથે 
ગયા. 


તેઓ ટ્રકો માં સવાર થઈને ગયા. 








પેડ્ત ને નવું ધર મળ્યું. 


નવું ઘર જૂના ઘર થી મોટું હતું. 


નવું ઘર, જૂના ઘર થી બહુ દૂર ન હતું. પણ એ 
"રાક્ષસ" જ્વાળામુખી થી સુરક્ષિત બચવા 
માટે દૂર હતું. 


લોકોએ એ ભીષણ જુૃવાળામુખી ને "રાક્ષસ" 
નામ આપ્યું હતું. 


લોકો એ એકનવું ગામ બનાવ્યું. 
એમણે નવી શાળા અને નવી બજાર પણ બનાવી. 






(1111111. 
(111111 
. 1૫111111) 


ક 1111108011 





દ લોકો એ એક મોટો ઉત્સવ મનાવ્યો કેમકે 
હવે એ સુરક્ષિત હતા. મેળા માં બેન્ડ 
વાગ્યું. લોકો ખુશી થી નાચ્યા અને 
તાળીઓ પાડી. 










"રાક્ષસ" જ્વાળામુખી ને જોવા લોકો 
શહેર થી બસ માં સવાર થઈને આવ્યા. 


ગામલોકો એ એમને ખાવા માટે સંતરા, 
ક હોટ ડોગ અને મકાઈની રોટી 
ચી. 


હવે ખેડ્ત પાસે એક નવું ખેતર હતું. એ 
રોજ સવારે વહેલો ઉઠતો હતો. હજુ પણ ખેડૂત એના નવા ખેતર માં ગયો. એનો 
અંધારું હતું પણ "રાક્ષસ" જવાળામુખી બળદ પણ પહેલા ની જેમ એની સાથે 


આકાશ માં ચમકી રહ્યો હતો. ગયો. 


રોજ સવારે નાસ્તા માટે એ બે મકાઈની 
રોટી ખાતો હતો. 


જે એની પત્ની એ પાછલી રાતે બનાવી 
હતી. 









ક્યારેક-ક્યારેક પાબ્લો ગામ ના બાળકો ને 
પખેડ્ત ને મળવા લાવતો હતો. 


ખેડ્ત ના ખેતર માં થી તેઓ જ્વાળામુખી 
માં થી ઉઠતો ધુમાડો જોઈ શકતા હતા. 
જ્વાળામુખી જોઈ ને એમને લાગતું હતું 
જાણે કોઈ વૃઘ્ઠ માણસ પાઇપ થી ધુમ્રપાન 
કરી રહ્યો હોય. 


બાળકો એ ખેડત ને પૂછ્યું, "શું તમે બીજી 
આગ ની ટેકરી બનાવી શકો છો?" 


"ના, મારા મિત્રો, નહીં," ખેડૂતે કહ્યું. 
પછી એ હસ્યો. 


'મારે માટે આગ ની એક ટેકરી પૂરતી 





લેખક ની નોંધ 


આ વાર્તા 20 ફેબ્રુઆરી, 1943 ના પરિકુટિન જ્વાળામુખી ને ફાટવા ના 
અહેવાલ પર આધારિત છે. આ જવાળામુખી મેક્સીકન રાજ્ય 
મીંચોઆકાન માં, ડાયોનીસીઓ પુલીડો નામના એક તારાસકન 
ઇન્ડિયન ના મકાઈ ના ખેતર માં ફાટ્યો હતો. 


કોઈ મર્યું નહોતું, પણ બે હજાર થી વધારે લોકોએ પોતાના ધર ખોયા. 


પૂર્વવૃતાન્ત ના ઇતિહાસ માં કેવળ એક જ વાર ફાટતા જ્વાળામુખી ના 
જન્મ ને માનવ આંખો એ જોયો છે. એ કેનેરી દ્વીપ સમૂહ માં ટેનેરિડ પર 


હતો. 


આજે પણ લોકો પરિકુટિન જઈ શકે છે. ત્યાં એ જ્વાળામુખી, અને ધ્વસ્ત 
જ ગામ ને પણ જોઈ શકે છે - જે કઠણ રાખ અને લાવા નીચે દબાયેલું 


પાબ્લો ના પપ્પા ના દરેક ધ્વિસો એક 
સરખા જ હતા. પછી એક બપોરે 
જમીને ધુરકાટ કયો અને ધુમાડો 
કાઢ્યો, અને એના હળ ને ગળી ગઈ. 
એના મકાઈ ના ખેતર ની વચ્ચે એક 
જ્વાળામુખી ફાટી રહ્યો હતો! 





